Allah mai ji mai gani 
Shi ne Allah mai ji mai gani 

Ya wanda yake ji, ka saurari addu’o’inniu, ka amsa mana, kai ne mai ganin ayyukanmu, 


da gazawarmu da buqatunmu, kai kaxai. 

Allah mai ji 

Yana jin muryoyi dukkansu, masu rauni da masu qarfi, wata muryar ba ta hana shi ya ji 
wata, wani mai roqo baya ha na shi jin wani mai roqon. 

“Mai ji mai gani”.. Yana jin maganarka, don haka ka yi wa kanka hisabi, ya_na jin 
addu’arka, don haka ka nace masa, yana ganin ayyukanka, kada ka voye masa komai, 


https://www.with-allah.com/ha/allah-mai-ii-mai-gani 


# 


# 




# 


<o 



